3 


Cyfiawnder ro’i weithred maddeuant 
I ddwylaw trugaredd yn rhodd, 

A hoddai’r dadleuon mewn moliant, 
Wrth achub pechadur o’u bodd! 


PENNILLION, 

FY NHAD SYDD WRTH Y LLYW.” 


Cyf. y Parch. S. Eoberts, Llanbrynmair. 

Draw, draw, ar y cefnfor a’r nòson ddu oer, 

’Roedd cwch bach yn hwylio heb seren na lloer 
A rhuad y tonau, a’r gwyntoedd, a’r gwlaw, 

A lanwai fynwesau y morwyr o fraw, 

Ond bachgen y cadben yn Ilawen a llon, 

A dd’wedai dan wenu, heb ddychryn i’w fron 
Er gwaethaf y tonau awn adref yn fyw: 

Pa raid i ni ofni?—Mae Nhad wrth Llyw. 

O blentyn y nefoedd ! paham mae dy fron, 

Mor ofnus wrth weled gwyllt ymchwydd y don; 
Mae’r dyfnder du tywyll yn rhuo, gwir y w, 

Ond diogel yw’th fywyd—mae’th Dad wrth y Llyw.' 

Daw’n fuan orfoledd 1 diddiwedd i’th ran; 

Draw’n dysgwyl mae’th geraint oddeutu y lan; 

Y dysglaer Iys acw, dy hoíF gartref yw; 

Mae Canaan yn ymyl, a’th Dad wrth y LlyW. 

Cwyd bellach dy hwyliau. mae’r awel o’th du, 

’Rwyt bron myn’d i fynwes, dy fwyu Brynwr cu, 
Mae’th angor yn ddiogel, at’h Gadben yn fyw, 
Mae’th gwch yn y porthladd, a’th Dad wrth y Llyw. 

iL 


X '2.0.SÎ'1Ì*4'^ 



iiMDDIFA D A’R ANGEL, 


Amddifad wyf ar ddaear Duw, 
’Does fam na thad gen i: 

Ond mae Rhagluniaeth eto’n fyw 
Bydd hono’n fam i ti 


Tostiniwcli wrth am^difad trist, 

.’Does f^awd iia thád gen i: 
üséd hitfrífyn, Ust! mae íesu Grist 
Yn aiiwO frawd i ti. 


Mae pawb a’i dy, mae pawb a’i ardd, 
’Does dim o’r fath gen i':' 

O! na, mi/welais balas hardd 
• Yn ninas hedd i ti. 


Mae canu hyd a lled y ìlâwr, 
Ond v/y]o fyth ’rwyiOi; , 

0! taw niaeb) crogi’r delyn íawr 
Yn llys e nef i ti.^ 


DIWEOD. 


